ચુસ્ત અને અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા સહિત 
અમૃત 'ઘાયલ'ના ૧૬ મતલા 


અમૃત 'ઘાયલ'ના સમગ્ર સંગ્રહ “આઠોં જામ ખુમારી'માંથી કુલ ૧૬ મતલા ચુસ્ત અને 
અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા સહિત પ્રસ્‍તુત છે. દરેક ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થામાં કોઈ એકસરખાં 
સ્વરવાળા અક્ષર પછીના અક્ષર/અક્ષરો ક્રમ સહિત એકસરખાં જ હોય છે અને ફક્ત સ્વરાંત 
કાફિયા-વ્યવસ્થામાં ફક્ત છેલ્લા અક્ષરનો સ્વર જ એકસરખો હોય છે. અતિચુસ્ત કાફિયા- 
વ્યવસ્થામાં કોઈ એકસરખાં સ્વરવાળા અક્ષરની સંખ્યા એકથી વધુ હશે. મતલામાં અતિચુસ્ત 
કાફિયા-વ્યવસ્થા હોવા છતાં આખી ગઝલમાં ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા જ નિભાવવી જરૂરી છે 
પરંતુ આખી ગઝલમાં મતલા મુજબની અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા નિભાવવામાં આવે તો 
ગઝલ વધુ નિખરશે. આ લેખમાં પ્રસ્‍તુત ચુસ્ત અને અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા સમજવા આ 
બાબત ધ્યાનમાં રાખવી. કાફિયા-વ્યવસ્થાના ઊંડા અભ્યાસાર્થે મારી વેબસાઈટ પરથી કાફિયા 
અંગેના લેખનો અભ્યાસ કરવો રહ્યો. 


વ્‌ 
નવી દ્રષ્ટિ પ્રથમ પયદા કરે જૂના નયન માટે; 
પછી મંતવ્ય બાંધે સાક્ષરો મારાં કવન માટે. 
(આઠોં જામ ખુમારી - ૧૦૩) 

રદીફ : માટે 

કાફિયા : નયન - કવન 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : અકારકન 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : અકાર*અકાર-ન 


ર૨ 
નથી સમજાતું જીવે કોણ કોની મ્હેરબાની પર; 
મહોબત પર જવાની કે મહોબત ખુદ જવાની પર. 
(આઠોં જામ ખુમારી - ૧૦૯) 

રદીફ : પર 

કાફિયા : મ્હેરબાની - જવાની 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકાર-ની 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : અકાર*આકાર-ની 


3 
લાવ્યા છે કોણ જાણે કોનો વિચાર આજે; 

વાગે છે ઉરમાં ઝીણી ઝીણી સિતાર આજે. 
(આઠોં જામ ખુમારી - ૧૧૦) 

રદીફ : આજે 

કાફિયા : વિચાર - સિતાર 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારમર 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : ઇકાર*આકાર-ર 


૪ 
મરણને કંઈ દયા આવે? મરણને પણ દયા આવી; 
હતી મુજ દુર્દશા કેવી? હતી મુજ દુર્દશા આવી. 
(આઠોં જામ ખુમારી - ૧૪૬) 

રદીફ : આવી 

કાફિયા : દયા - દુર્દશા 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારાંત 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : અકાર*આકાર 


પ 
ભલું ભાગ્યનું થાવ, દીધી ફકીરી; 

ફકીરી ય કેવી કે કુચ્ચા અમીરી. 

(આઠોં જામ ખુમારી - ૨૨૮) 

રદીફ ક 

કાફિયા : ફકીરી - અમીરી 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : ઈકાર-રી 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : અકારમઈકાર*રી 


૬ 
નથી બીજું કમાયા કંઈ જીવનની એ કમાઈ છે; 
અમારે મન જીવનમૂડી અમારી માણસાઈ છે. 
(આઠોં જામ ખુમારી - ૨૩૪) 

રદીફ :છે 

કાફિયા : કમાઈ - માણસાઈ 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારકઈ 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : અકાર*આકાર-ઈ 


૭ 
વર્ષો થયાં પ્રસન્ન જિવારો નથી થયો; 

કારણ, કોઈ અદીઠ ઇશારો નથી થયો. 

(આઠોં જામ ખુમારી - ૨૭૭) 

રદીફ : નથી થયો 

કાફિયા : જિવારો - ઇશારો 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકાર-રો 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : ઇકાર*આકાર-રો 


૮ 

એ જ તો હોય છે આધાર નિરાધાર કને; 

હોય ના અશ્રુઓ તો હોય શું લાચાર કને. 
(આઠોં જામ ખુમારી - ૪૩૬) 

રદીફ : કને 

કાફિયા : નિરાધાર - લાચાર 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારમર 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકાર*આકાર-ર 


૯ 
તારી નજદીક અવાયું લાગે; 

એય ક્યાંથી કે મળાયું લાગે. 

(આઠોં જામ ખુમારી - ૪૪૧) 

રદીફ : લાગે 

કાફિયા : અવાયું - મળાયું 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારન્યું 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : અકાર*આકારન્યું 


૧૦ 
અંતરમાં સળવળે છે ઇશારાની લાગણી; 

કે થાય છે મને ય સિતારાની લાગણી. 

(આઠોં જામ ખુમારી - ૪૫૬) 

રદીફ : લાગણી 

કાફિયા : ઇશારાની - સિતારાની 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકાર-રાની 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : ઇકાર*આકાર-રાની 


૧૧ 
પ્રવાહી મોતીઓ પાલવ મહીં લઈને ઘટા આવી; 
અચાનક ગેલતી ને ખેલતી ઠંડી હવા આવી. 
(આઠોં જામ ખુમારી - ૫૦૭) 

રદીફ : આવી 

કાફિયા : ઘટા - હવા 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારાંત 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : અકાર*આકાર 


૧૨ 
રહી રહી અને ભીતર જલાવતી તો હશે; 

ને અશ્રુ આંખ કનેથી પડાવતી તો હશે. 

(આઠોં જામ ખુમારી - ૫૨૪) 

રદીફ : તો હશે 

કાફિયા : જલાવતી - પડાવતી 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારકવતી 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : અકાર*આકાર-વતી 


૧૩ 
શબ્દને જો લોહીની સાચપ મળે; 

તો જ વાણીને ખરી તાજપ મળે. 

(આઠોં જામ ખુમારી - ૭૩૫) 

રદીફ : મળે 

કાફિયા : સાચપ - તાજપ 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : અકારમપ 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારકઅકાર-પ 


૧૪ 
બહુ ખતરનાક કમનિગાહી છે; 

એ સિયાહીની પણ સિયાહી છે. 

(આઠોં જામ ખુમારી - ૮૭૭) 

રદીફ :છે 

કાફિયા : કમનિગાહી - સિયાહી 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકારમ્હી 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : ઇકાર*આકારન્હી 


૧૫ 

હોય છે આંખો પરંતુ રોશની હોતી નથી; 

દુશ્મની જ્યાં હોય છે, ત્યાં દોસ્તી હોતી નથી. 

(આઠોં જામ ખુમારી - ૮૪૨) 

રદીફ : હોતી નથી 

કાફિયા : રોશની - દોસ્તી(દોસતી) 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : ઈકારાંત 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા - ૧ : અકારમઈકાર 
અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા - ૨ : ઓકાર-અકારમ્ઈકાર 


૧૬ 
શબ્દની આરપાર જીવ્યો છું; 

હું બહુ ધારદાર જીવ્યો છું. 

(આઠોં જામ ખુમારી - ૪૮૩) 

રદીફ : જીવ્યો છું 

કાફિયા : આરપાર - ધારદાર 

ચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા : આકાર-ર 

અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા - ૧ : અકાર*આકાર-ર 
અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા - ૨ : આકારકઅકાર-આકારમર 
અતિચુસ્ત કાફિયા-વ્યવસ્થા - ૩ : આકારમર*આકાર-ર 


ઇવત્વ ડત 
0ત્વવદ્ાંતા1પ (ડવા) ૩1૦૦1, 1પંદ્વપ્ડદ્વાં - ૩396445, ઊતરતાં - ।1વાંત. 
(10) -1919428882632 


૫/૦€0ડ31૦€5 :- 


૫/૫/૫/.પવંતપ૪$114118112241.€0111 
૫/૫/૪/.૬11૨5.₹૦૦[1€.૮૦111/ડાંધદર/પવંરપ/ડ13011813024| 


૫/૫/૪/.૬10€5.₹૦001૯€.€0111/411€/પવંતપ૭1141121[1224|5 


૫/૫/૫/.૬1105.₹૦૦[81€.૮૦111/ડાંધદ૯/પવંરપડ13410»0/2 


